








a 











CAN NEWYDD, 


Yn rhoddi hanes am Ferch i Sguire enwog o King's 
Court, yn mhlwyf Headland, yn swydd Gaer- 
wrangon, yr hon a gafodd ei macu i fyny'dan ofal 
ei rhieni crefyddol heb weinyddu unrhyw. gerydd 
erioed arni, oblegid mai hi oedd yr unig blentyn 
oedd ganddynt hwy yn fyw; hithau yn ferch hynod 
wyllt, o bedair-ar-ddeg hyd yn ddeunaw oed, nes 
yn y diwedd iddi feichiogi. Y forwyn gyflog, yr 
hon oedd wedi bod yn gwasanaethu yn y teulu am 
chwech mlynedd, a gafodd ei denu drwy rym aur 
ac arian, i roddi y Plentyn newydd ei eni mewn 
pair yn llawn o ddwfr berwedig, ac am y weithred 
farbaraidd hon y cafodd y forwyn ddyoddef cosp 
eithaf y gyfraith, sef marwolaeth warthus ar y 
crogbren, o fewn Castell Swydd Gaerwrangon, ar 
y 18fed o fis Mawrth, 





A GYFANSODDWYD 


GAN JAMES THOMAS, 


O GEREDIGION. 


Ar y Dôn,—“ Bryniau'r Iwerddon.” 








Chwi feibion heini gweddaidd, a'r merched gloywaidd 
Cydneswch yma'n gryno i wrando hyn o gân; [glân, 


' Yn fychain ac yn fawrion yn dirion iawn gwrandewch, 


Waith dilyn llwybrau pechod, mawr drallod yma gewch. 
| 


v 


TN 


a —_— 


i 


â _ —_—_— 








2 


*Roedd merch i,yswain enwog, odidog lanwedd liw, 
Hon oedd yr unig blentyn a feddent hwy, yn fyw; 
O herwydd eu tynerwch at hon chwi welwch 'nawr, 
Hwy gawsant brofi trallod fel wermod ar y llawr, 


Yr ydoedd Thomas Williams a'i anwyl lodes lon, 
Mewn tyddyn gwych hebbrinder yn byw ar wyneb bron, 
A'r lodes fwyn serchiadol hoffusaf foddol ferch, 

A'i roses yn ei dwyrudd bob dydd yn llawn o serch. 


Eliza Thomas Williams oedd enw'r lodes lon, 

Bob amser mewn sirioldeb ar wyneb daear gron ; 
Rhybiiddion, mae'n ddiamheu, gai foreu a phrydnawn, 
Gan ei. rhieni.hefyd a'i gwelai'n ynfyd iawn. 


O gariad pur beichiogodd yr impen hardda 'rioed, [oed ; 
Un fechan iawn gwir ydoedd, cyn cyrhaedd deunaw 
O). was ei thad o'i gwirfodd-beichiogodd, coeliwch chwi, 
A hwnw oedd yr ieuengaf o'r gweision yn y tŷ. 


Bu'r lodes ieuanc weddaidd yn glafâidd iawn, mae'n 
Â gofal mawr am dani rhag pob caledi clir; [ wir, 
A'i mam a ddaeth i adnabod mai beichiog ydoedd hi, 
Gofynodd iddi'n serchog; Ai beichiog ydych chwi?” 


Ond gwadu wnaeth y gangen, a thyngu llwon llawn, 
A'i thad a'i mam-roes arni gyffesu'n galed iawn, 

A dywedyd wrthi'n fwynaidd am ryfedd fyd a ddaw, 
A. phoenau'r annuwiolion arewn byd yr ochor draw, 


Gwnai ddweyd i'w mam pryd hyny, dan gablu'n aethus 
iawn, Bran BHYS [ lawn ; 


“ tw ddamnia ^nghorff â'm henaid i uffern danllyd 
Os ydwyf fi yn feichiog, mam anwyl; coeliwch ehwi, 
Cyndelo byth'oddi yma, fe bydrayn fymru.” 








me 








He roes ei mam orchymyn i forwyn bena'i thad, 
(edd gyda hi yn cysgu i'w gwylio'n ddinacâd ; 

nd gwadu'r oedd a thyngu, a dâl i hyny o hyd, 

A'i morwyn ym-ei gwylio rhag mwrddro'i babi o'r byd. 


ymred 


. yduna'r ferch a'r forwyn am driugain gini llawn, 

I roi'r un bach methedig mewn pair berwedig iawn ; 
Ar ol eì daflu iddo, a'r tân yn fflamio fry; [hi. 
i Daeth dychrynfeydd echryslawn i'w chorff a'i chalon 


Roedd gan y ddynes hŷno rhyw galon greulon, gâs, 
Merthyru'r baban gwanaidd oddiar y ddaear lâs. 
Ac ar 6i gwaith yn berwi, a'r tân yn llosgi'r fŷ, 

Yn cyneu mor ofnadwy nes llosgi'i breichiau hi. 


Ond codi wnaeth y teulu, gan waeddi ar bob llaw, 

Roedd sawr y tân yn cyneu nes codi ofn a braw ; 

A'r forwyn ddarfu dd'rysu'r pryd hyny yn y tân, 

A phawb oedd bron a syrthio wrth geisio myn'd yn 
mla'n, 


A'r gwas bryd hyny gododd, gofynodd yno'n hy', 

“ Yn enw'r anwyl Iesu, pa beth yw'r matter Rys 
A'r forwyn wnaeth gyffesu bryd hyny'n ddinacad, 
A'r ferch oedd dan y gwely, yn crefu am wellhad. 


Bu'r lodes ieuanc farw yn welw a dilun, 

A'i lleisiau oerion chwythig, inheby iawn.i ddyn ; 
E1 chorff a chwyddai'n anferth, a'i nerth a reda'i gyd, 
Oymherwch hon yn rhybudd tra beunydd yn y byd. 


A'r ferch a waeddodd allan ei hunan mewn oer gri, 
Am gael maddeuant pechod a chymod Iesu cu; 
Roedd arni-olwg wanaidd, a llwydaidd oedd ei lliw, 
Yn gwaeddi, maddeu, maddeu, nes myn'd o dir y byw. 








A'r forwyn ga'dd ddyoddef, rhwng nefoedd wên a'r 

llawr, [awr ; 

Waith dichell, twyll annedwydd o'i herwydd daeth yr 

O fewn i dref Caerwrangon, am wneyd y creulawn 
waith, 

Y Judge a'r Jury'n sydyn roent derfyn ar ei thaith. 


Aeth hon ar y crogbren yn saith-ar-hugain o'd, 
Er rhybudd i bob oedran, 'n annyddan iawn ei nôd; 
'Roedd yno rai ugeiniau mewn poenau ar bob llaw, 
A'u dagrau ar eu gruddiau, gan droi'u gwynebau draw. 


“ Gwel'd hôno â'i gwddf mewn cordyn yn myn'd o dir 
y byw 

O! na bai'r fah ddihenydd yn rhybudd i bob rhyw! 

I geisio Crist yn geidwad cyn byddo'r enaid noeth 

I fyn'd i'r farn 'roi cyfrif o. flaen y Barnydd doeth. 


Gobeithiwn ninau'r awrhon i Dduw o'i dirion ras 

I faddeu ein pechodau cyn treulio'n horiau ma's ; 
Mae'n gysur mawr, yn ddiau, tra paro dyddiau'n hoes, 
i'r Iesu faddeu'n brysur i'r lleidr ar y groes, 


' Y trydydd dydd ar bymtheg o Fawrth ca'dd farwol 
glwy' 

Mae'n bryd î ninau deithio ï ddinas Seilo mwy, 

I 'mofyn gwir dawelwch a heddwch Duw sydd ben, 

Gan ddywedyd, Ein Tad santaidd, dy enw glân. 
AMEN. ì 


a 


m— 


E. OC. Williams, Argrafydd, Aberystwyth. 
























